* 
: 


Pr Pc 
4 a ee S.E 
ìi KA em 


BREINIAU DYN. 


Dercha dy lais o ION, 
A'th gerdd yn felus dôn, 
Ac wrthi glŷn; 
Bid bann dy lafar gref 
Fal swn taranau'r nef, 
Nes deffro'r byd a'th lef,— 
Can freiniau dŷn. 
Rhyddid y sydd yn awr 
Fal llew rhuadwy mawr; 
Pob tir a'i clyw ; 
A'r gwir sydd ar eì daith, 
Dros yr holl ddaear faith, 
Yn seinio peraidd iaith, 
I ddynol ryw. 


Pwyll a chyfiawnder sydd 
Yn gweled gwawr eu dydd, 
Yn tori'n hardd ; 
Ffoi mae'r cymmylau'n wir; 
Mae'r nos yn gado'n tir, 
'O'r dwyrain, cyn bo hir, 
Haul Haf a dardd: 


“Gorthrymwyr yr holl fyd 
Sy'n curo'u gliniau nghyd: 
Mawr yw eu crŷn. 
Fel angau'n brathu'r ais, 
I wisgwyr coron trais 
Yw clywed hanner llais, 
Am FREINIAU DYN. 


Hir fuom dan y Iau, 
Pob calon yn llesghau, 
“Pob braich yn wann. 
“Ond cynnull nerth, mae'n hawl 
Y ffordd y rhodia'r gwawl.— 
O canwniddofawlt 
Mae Duw o'n rhann. 


Yn nhir caethiwed erin, 
A'r Iau'n clwyfo'n flin; 
Bu gwael ein byd ; 
Cael yno'n cneifio'n llwin, 
Baich mawr a bwysai'n drwm, 
Fal mynydd mawr o blwm, 
Tn llethu 'nghŷd. 


' Mae'n cwyn am beth sydd waeth, 
Cydwybod, hithau'n gaeth, 
Tra grefyn yw; 
Marchoges y ddra'g rudd, 
A deddf ei llid a'n lludd, 
Ni chawn ond yn y cudd 
Iawn enwi'n Duw. 


Ond dydd sy'n agoshau, 
Dydd hyfryd i'n rhyddhau, 
O'n poen a'n braw; 
lydd megis ffwrn o dân, 
A ddifa'r drwg yn lân !— 
Derchafwn bawb y gân; 
Y mae gerllaw. 


Er maint ffyrnigrwydd naws 
Y rhai sy 'nawr mor draws, 
Cânt synhwyr prŷn, 


Anrheithio'r byd, a lladd 


Eich brodyr o bob gradd, 
: Yw'ch gwynfyd oll. 
Cyfiawnder, drwy'ch sarhad, 
Ymguddiai rhag eich brâd; 
Cyfrifid. e' mhob gwlad 

Fel peth ar goll. 


Lle bai'ch wynebau pres, 
Gwir grefydd nid oedd nes, 
O godi ei llef. 
Lle'n tywallt gwaed y gwann 
Bai'ch rhyfel yn mhob mann, 
Caid uffern fawr o'ch rhann, 
A'i byddin gref. 


Lle traethît gyfraith hedd, 

Danfonech yno'r cledd 
Ag eitha brys. 

Pan losgech fawr a môn, 

Mewn dinas fawr ar dân, 

Gorfoledd fyddai'ch cân 
Mewn llann a llys. 


Ond llais o'r nef sy' nawr 

Yn deffro'r ddaear fawr, 
Gan draethu'r gwir, 

Angel goleuni sydd 

Yn tywallt nefol ddydd,— 

Cawn ynddo rodio'n rydd, 
Cawn, cyn bo hir. 


Dros holl ardaloedd cred, 
Mae cyffro mawr ar lled, 
Fal daear grŷn, 
Ynllorio'r hil ddihedd, 
A?u rhoddi'n fwyd i'r cledd, 
Am roddi fal mewn bedd 
Holl FREINIAU DYN. 


Er cyd fu pawb yn ddall, 
Dan ormes plant y fall, 

Fal seirph yng nglŷn ; 
Ni ddown o'r llaid i'r lan, 
Mae'r gwir, mae'r nef o'n rhan, 
Sefydlwn ym mhob man 

Holl FREINIAU DYN. 


O pa'm, frenhinoedd byd, 


'Y welwch ewyn cyd, 


Mewn poethder gwŷn, 
Clywch orfoleddus gainc,— 
Mae'r gwledydd oll, fal Ffraingc, 
Yn rhoddi'r orsedd fainc 

I FREINIAU DYN. 


Gorfoledd! cwyn dy lais, 
Cwymp holl deyrnasoedd trais. 
Maent ar eu crŷn. 
Cawn deyrnas hardd ei gwedd, 
Dan farn tywysog hedd, 
Yn hono cwyn o'r bedd 

Holl FnEINIAU DYN. 


lIoro MoncANwG a'i cant, 1789, yng ngorfedd yr Alban Eilir. 
Ac e'i ysgrifenodd a llaw fìinderus iawn, y chwechfed fore 


o'r ail Leuad gwedi'r Alban Eilir, cyn codi haul. 


Dan bwys digofaint bŷd, 
Hwy syrthiant oll ynghŷd 
Am iddynt sarnu cŷd 


- Ŵ 
ArFREINIAU DYN. IoLo gryno gywreindeg,——mewn heddwch, 


Clyw'r Brenin balch di râs, 
A thi'r offeiriad bras, 
Dau ddiawl yng nglŷn 
Hir buoch fel dau gawr, 
Pr byd yn felldith fawr, 
Gan sarnu'n llaid y llawr, 
Holl FREINIAU DYN. 


SC 


Ti haeddit gael anrheg, 
Gan y Beirdd mewn barddoneg 
O ganmoliaeth odiaeth deg. 


Tyefnaist, gosodaist yn gyson,——o'r bron 


Y breiniau gollasom ; 
Rhoddaist obaith i gaethion 
Am ryddid wych lan-bryd lon. 


MERTHYR: ARGRAFFWYD GAN DAVID JOHN, IEU., A MORGAN WILLIAMS. 





